Y CANTWR DALL 


NEU 


AMGYLCHIADAU 


WILLIAM BOWEN, 
Y GCAN'UIWLR. 


———_ 


Chwi sy'n meddu eîch golygon, 
Er gwel'd dyfnion bethau Duw, 

Gwel'd” y;maesydd teg yn gwenu, 
Dail y llwyn'n hardd eu lliw ; 

O! tosturiwch wrth gydwladwr 
Sydd yn agos bod yn ddall, 

Ac yn methu gwel'd gwrthddrychau; 
Na deall lliw oddiwrth y llall. 


Mi fum gynt yn gŵel'd fel'chwitliau, 
Rhyfeddodeu'r ddaear faith, 

Gwel'd yr haul paw godai'r boreu 
Megys cawr yn myn'd i'w daith ; 











2 


Gwel'd y lloer a ser y nefoedd 
Fry yn lluoedd uwch fv mhen, 
Ond yn awr 'rwy'n methu'u gweled, 
Mae fy llygaid dan y llen, 


Gwelwn gynt ymgadw'n hollol. 
O grafangau'r biaidd u'r ddraig, 
A phan fyddai'r llew yn rhuo, 
Ffown am loches yn'y graig; 
Ond ?nol imi golli "ngolwg, 
Nid wy'n gwybod ffordd i ffoi, 
Pan yn meddwl myu'd oddiwrthynt, 
Tuag atynt 'rwyf yn troi, 


'Rwyf yn clywed swn y-daran, 

Ond yn methu gwel'd y mellt, 
Clywaf fod yr haul yn codi, 

Ond nis gwelai'r wawr trwy'r dellt ; 
Clywed am ryw bethau rhyfedd 

Yn tramwyo o fan i'r llall, 
Ond myfi yn methu'u gweled, 

Gwael yw.cyflwr cantwr dall. 


Mae fy nghorff yn iach a.gwrol, 
— A'm haelodau'n rymus oll, 

Y cynneddfau heb un methiant, 
Ond y golwg sydd ar goll ; 


9 


Methu gwel'd sy'n gwneyd im' riddfan 
Yn wr trian trwy bob tref, 

Ond ymdrechaf fod yn foddlon 
I ragluniaeth Ior y nef. 


Chwi sy'n medru darllen llyfrau, 
Minau'n gorphwys ar y clyw, 
Rbaid i ereill ddarllen imi 
Wir a grasol eiriau Duw ; 
Nid yw'n.gweddu imi rwgnach, 
Ond mi ro'wn feddianau'r byd 
Am ail-feddu fy ngolygon, 
Byddent imi'n drysor drud. 


Bum yn gweithio yn Morganwg 
Flwyddi meithion heb lesgau, 

'Yn Nghyfarthfa ac yn Dowlais, 
Ac yn Ngweithiau Penycae ; 

Yno'r tan a dasgai i'm llygaid, 
Analluog es at waith, 

Ac yn awr 'rwy'n gorfod crwydro 
Fel pererin ar ei daith. 


Penycae! mae'th enw'n anwyl, 
Tair-ar-ddeg-ar-ugain mlwydd 

Y bum yno wrth fy ngorchwyl, 
Ac yn ddedwydd yn fy swydd. 











4 


'Nillais yno aur ac arian, 
run lle, 
Etto'th garu wnaf yn wresog 


Tra bwy'n teithiois.y ne'. 


Colli 'ngolwg yn 


Pleser mawr oedd-.eodi'r boreu 
At fy ngorchwyl. wrth y tân, 
Dilyn wrtho hyd yr liwyrnos > 
Oedd yn well na'chanu can ; 
Ond aeth heibio'r dyddiau hyny, 
Rhaid ymdrechu'n awr fel hyn, 
A chyn caffael torth o fara. 
Rhaid yw teithio bro'a bryn. 


Gwraig a phlant a ymddibyna 
Am eu bara yn ddiball, 

Ac edrychant am gynaliaeth 
Trwy ymdrechion cantwr dall; 

Myned i bob ffair a marchnad, 
Teithio'r hollwlad raid yn siwr, 

Dyma dynged, William Bowen, 
O! tosturiwch wrth y gwr: 





Jones a'i Mab, Argraffwyr, Aberdar, 


